* ÆFL AGRIP 


GUNNARS GUNNARSSONAR, 


PRESTS AÐ LAUFÁSI, 


RÆÐUR, FLUTTAR VIÐ ÚTFÖR HANS. 


“ 


e9 
"si 
KAUPMANNAHÖFN. í 

G 

PrENTaÐ HJÁ S. L. Mörrær. ð 


1858. 


I. 
ÆFI AGRIP, 


samið af 


Birni presti Halldórssyni í Laufási. 


Gunnar prestur Gunnarsson er fæddur að 
Upsum á Upsaströnd í Vaðlaþíngi binn 
24. dag Januarmánaðar 1781. Faðir hans 
var séra Gunnar Hallgrímsson, smiðs Jóns- 
sonar, Hallgrímssonar, Sigurðssonar, Sæ- 
mundssonar, bónda í Eyjafirði. Móðir hans, 
og kona séra Gunnars Hallgrímssonar, var 
Þórunn Jónsdóttir, prests að Hálsi í Fnjóska- 
dal, Þorgrímssonar, prests samastaðar, Jóns- 
sonar, prests að Þóroddstað í Kinn. Séra 
Gunnar Hallgrímsson prestvígðist frá Grenj- 
aðarstöðum 1769 að Upsum, og kvæntist 6 
árum síðar. Með konu sinni Þórunni átti 
hann 5 börn; þrjú Þeirra dóu á únga aldri, 
en tvö náðu fllorðins á árum, nefnilega Katrín, 
kona séra Ólafs Þorleifssonar að Kvíabekk, 
og Gunnar sá er hér segir frá. Gunnar ólst 
upp í foreldra húsum á Upsum, þar til er 
hann var 15 vetra; þá sendi faðir hans hann 
1* 


4 


í skóla að Hólum, og var bann þar 5 vetur, 
þángað til 1801, að Hóla skóli var af num- 
inn og sameinaður við skólann í Reykjavík. 
Hafði þá Gunnar í hyggju að komast í þenna 
Reykjavíkur skóla næsta haust, og ljúka þar 
af lærdómsiðn sinni; en snjóar og illviðri, sem 
venju framar gengu snemma í garð þetta ár, 
hómlaðu honum frá þessari fyrirætlun, svo 
hann varð að setjast að heima hjá föður sín- 
um, og var þar um kyrt hinn næsta vetur. 
Sumarið eptir réðst hann til Geirs biskups 
Vídalíns, fyrir milligaungu Jóns pr 
þess er nú er prestur að Grenjaðarstað, 
áður að Stærra - Árskógi. Gunnar fór is 
um haustið 1802, settist að bjá biskupi, sem 
þá var á Lambastöðum, og varð skrifari hans: 
Ári síðar, eður Í Decembermánuti 1803, var 
hann reyndur af biskupi í skólalærdómi, og 
útskrifaður. Á Lambastöðum dvaldi bann í 
fjögur ár; en.er biskup flutti sig þaðan til 
Reykjavíkur, þá fór hann með honum þángað, 
og var hjá honum í sömu þjónustu, meðan 
auðið var, allt fram að daubadegi Geirs bisk- 
ups, 20. September 1823. 

Á þessum árum hafði Gunnar tekið sér 
það fyrir hendur, eptir vilja og ráði húsbónda 
síns, að nema læknisfræði, sem hann hafði 
verið hneigður til allt í frá barnæsku, Land- 
læknirinn, sem þá var Tómas Klog, varð hon- 
um og góður leiðtogi og styrktarimaður í þessu 


5 


efni. Frá árinu 1810 tók Gunnar algjörlega 
til að lækna, með samþykki ok umsjá herra 
Klogs. En þegar Klog 1816 fór héðan af 
landi alfarinn, þá veitti hann Gunnari lækn- 
isleyfi (veniam practicandi) til að verða li- 
centiatus medicinæ S* chirurgiæ, og var 
þetta leyfi ári síðar staðfest af hinu danska 
kansellíi. 

Nokkuð á annað ár eptir fráfall Geirs 
biskups gegndi Gunnar skrifara-störfum hjá 
vini sínum, stiptprófasti Árna Helgasyni, þáng- 
að til herra Árni skilaði biskupsverkum í 
hendur Steingrími biskupi Jónssyni. Eptir 
það gaf Gunnar sig að mestu leyti við lækn- 
íngum, og hélt þeirri iðn áfram í Reykjavík 
þángað til 1828. Á því ári andaðist faðir 


1) Sá sem þetta ágrip ritar þekkir því miður allt of 
lítið til æfi séra Gunnars á þessum árum, eins og yfirhöfuð 
til alls þess, sem dreif á daga hans meðan hann átti aðsetur 
í Reykjavík. ÆEinúngis þess vil eg hér minnast, sem mér 
er kunnugt af orðspori nú lifandi manna á Suðurlandi, að 
hann hafði á sér gott álit fyrir þekking, lagsæld og lán í 
þeim efnum, sem að lækningum lutu, var talinn ljúfmenni 
hið mesta, þótti hvervetna velkominn í sérhverjum mann- 
hring, æðri eða lægri, og var yfirhöfuð vel metinn og vin- 
sæll af öllum, er til hans þekktu. Hann hafði um þessar 
mundir, auk læknisstarfa, ýmislegt annað á hendi, bæði fyrir 
sjálfan sig, og vegna þess þáttar, sem hann með ýmsu móti 
tók í lífi og háttum bæjarmanna, og vegna kunníngskapar 
við ýmsa menn, nálega út um allt land, sem leituðu milli- 
gaungu hans og fálu honum á hendur vandamál sín og erinda- 
gjörðir í Reykjavík, eins og sjá mátti nóg merki til af bröf= 
um þeim, er hann lét eptir sig. það má og meðal annars 
ráða af öllu því, sem skrifað fannst eptir hann frá þeim 


6 


hans að Laufási, hinn 14. dag Februarmán- 
aðar. Móðir hans, maðama Þórunn, var þá 
enn á lífi, gömul og örvasa, svo að hún 
þótti varla flutníngsfær af staðnum. - Lagði 
hún þá fram við son sinn þá innilega bón, 
að hann sækti um brauðið, svo að hún, ef 
hann fengi það, mætti þá eiga athvarf í hans 
skjóli, það er eptir væri. Að þessu studdu 
margir vinir Gunnars; réð hann það þá af 
að beiðast brauðsins, og það engu að síður 
Þótt honum í rauninni þækti öllu fýsilegra 
að þekkjast það boð, sem honum var gjört 
um þær mundir af nokkrum vildarmönnum 
hans í Reykjavík, er undu því stórilla að 
missa hann þaðan, og buðust til að útvega 
honum sæmileg laun, svo honum væri full- 
borgið til að geta framvegis verið þar sem 
hann var, og haldið áfram hinni sömu, kæru 
iðn sinni. Brauðið var honum veitt 19. Mai 
1828, og veitíngin staðfest af konúngi næsta 
ár þar eptir. Áður hafði bann, 1821, fengið 
frá konúngi meðmælisbréf til hvers, er hann 
sækti um, af hinum betri meðalbrauðum lands- 
ins. Næsta þrenningarsunnudag eptir veit- 
ínguna tók Gunnar prestvígslu, og fór norður 
að Laufási samsumars. Stóð þá svo á, er 


árum og hinum fyrri, meðan hann dvaldi fyrir sunnan, að 
hann hafi verit ótrauður iðjumaður, og ekki sóað tímanum 
í aðgjörðaleysi, eins og honum heldur aldrei var tamt, meðan 
tími gafst. 


7 


hann kom þángað, að þar var móðir bans 

nýdáin, og var hann við útför hennar 22. 

Juli. Nú tók séra Gunnar við búi í Lauf- 

Ár sf Lá 8 . . 

ási, og bjó þar fyrst 6 ár með dóttur sinni 

Þóru, er hann hafði átt á fyrri árum sínum 

í Reykjavík, við Guðrúnu nokkurri Jóns- 

dóttur, er seinna giptist öðrum manni, og nú 

er bóndakona í Mosfellssveit. Sama ár og 
A , . . 

séra Gunnar prestvígðist, var hann skipaður 

fyrsti sáttanefndamaður í Grýtubakka umdæmi, 

og ári síðar var hann kjörinn bréflegur limur 
Á , í “ , 
hins konúnglega norræna fornfræðafélags í 
Kanpmannahöfn. Arið 1834 kvæntist séra 

. ./ lá £ #. 

“ Gunnar, og gekk að eiga jómfrú Jóhönnu 
Gunnlaugsdóttur Briem, sýslumanns í Vaðla- 
þíngi, Guðbrandssonar. Brúðkaup þeirra fór 
fram hinn 9. Oktober, og hinn sama dag gipt- 
ist dóttir hans, jómfrú Þóra, prófasti séra 
Halldóri Björnssyni, presti að Eyjardalsá, en 
síðan að Sauðanesi. Með konu sinni átti séra 
Gunnar ;$ börn, sem öll lifa og þykja mann- 
vænleg“. 


1) Börn þessi eru: 

1. Gunnlaugur Tryggvi, fæddur 1835; lærði timbur- 
smiði hjá móðurbróður sínum Ólafi Briem á Grund, 
en hefir nú aðsetur í Laufási. 

2. Katrín Kristjana, fædd 1836; nú farin að Hálsi 
í Fnjóskadal með móður sinni. 

i 3. Gunnar Jóhann, fæddur 1839; til kennslu undir 
Sr skóla hjá söra Birni í Laufási, 


8 


Séra Gunnar Gunnarsson var maður í 
minna meðallagi á vöxt, en vel á sig kom- 
inn. Hann var ljóseygur, bjartur á hár og 
skeggslit, réttnefjaður og nokkuð stórnefjaður, 
ennið mikið og höfðinglegt; munnfríður var 
hann og glaðlegur í bragði, en þó svipdjarfur, 
og að öllu sómdi hann sér vel í audliti. Hann 
var lettleikamaður mikill, hvatur á fæti og 
fjörlegur fram til bins síðasta. Lagvirkur var 
hann á allt er hann gjörði, hagur vel, saung- 
maður í betra lagi og skrifari einhver hinn 
bezti á sinni tíð. Manna vandvirkastur var 
hann, að hverju sem hann gekk, en ekki 
svo fljótvirkur eður stórvirkur. Af náttúr- 
unni var bann nokkuð ör í skapi, en þó 
jafnaðarlega stilltur vel. Hann var reglumaður 
hinn mesti í öllum greinum, búsýslumaður 
mikill, umhyggjusamur, hagsýnn og forsjáll'. 


4. Eggert Ólafur, fæddur 1840, og ö. Geir Finnur, 
báðir hjá móður sinni á Hálsi. 

1) Strax á fyrstu árum búskapar síns tók séra Gunnar 
sér fyrir, að koma á æðarvarpi í Laufáshólmum. Við þetta 
fyrirtæki lagði hann hina mestu rækt, og það blessaðist líka 
svo vel, að við fráfall hans vóru hreiður orðin full hálf þriðja 
þúsund, þar sem við komu hans naumast vóru 10 alls á 
sundrúngu. 

Eins byrjaði hann á því, strax er hann var seztur að í 
Laufási, að koma þar upp jarðeplagörðum. Hafði slík til- 
raun góðan árángur, ekki að eins fyrir sjálfan hann, heldur 
og fleiri, því aðrir tóku þetta eptir honum í sveitinni, enda 
hvatti hann líka mjög til þess í kringum sig, og styrkti til 
þess alla, er hann gat, með því að hjálpa þeim um útsæði, 
og það ekki sjaldan fyrir alls enga borgun. Má og sjá þessa 


9 


Honum græddist fé og helzt vel á, enda var 
hann hófsemdarmaður, og fór vel og spar- 
lega með það er hann hafði handa í millum, 
ekki af því, að hann elskaði auð þessa heims, 
heldur af hinu, að honum þótti ekki sæma 
að sóa, eptir sið aldarinnar, tímanlegum gáf- 
um til ills eða ónýtis. Í fjárskiptum við aðra 
var hann sanngjarn og réttsýnn, leit ekki 
síður á bag annara, en sjálfs sín, og þegar 
því var að skipta, þá vildi hann ætíð heldur 
láta hallast á sig í viðskiptum, en að draga 
sér nokkurn hlut fram yfir það er hann átti. 
Eins var það, ef fé skyldi fram leggja til al- 
menníngs heilla eða sóma, ellegar til hjálpar 
þurfandi, þá gjörðist bann optsinnis forgaungu- 
maður að slíku, en aldrei annara eptirbátur!. 
Yfrhöfuð var séra Gunnar uppbyggilegur 
maður Í sinni stöðu og sínu félagi. Hann 
var lánsmaður, og svo þókti líka sem flest- 
um, er saman við hann áttu að sælda, stæði 
af honum eitthvað gott. Hann blynnti með 


ljósar menjar, bæði á bújörð sjálfs hans, þar sem nú eru 
2 stórir jarðeplagarðar, og eins á flestum bæjum í sókn hans, 
því þar er nú víðast hvar á komin meiri eður minni jarð- 
eplarækt, sem engin var áður. 

1) Mörg dæmi mætti þess finna, ef leita skyldi, að söra 
Gunnar sá ekki eptir sinu til að gjöra vel. Hér skal að 
eins þess getið, að um vorið 1832 tók hann til sín Jón Þor- 
grímsson frænda sinn, blindan og snauðan, og hélt hjá sér 
á meðan honum entist aldur til. Aðrir ættmenn Jóns, jafn- 
skyldir, lögðu eitthvað með honum tvö eða þrjú hin fyrstu 
ár, en síðan enginn annar en sonur hans fáein ár nokkuð. 


10 


orði eður verki að hverju því, sem bhóönum 
virtist miða til réttrar siðsemi, ellegar til al- 
mennrar gagnsemdar og véllíðunar. Hann 
hafði andstygð á öllum ósiðum og ómennsku, 
reyndi því til, sem hann bezt mátti, að eyða 
slíku og uppræta það í kríngum sie. Hann 
vildi öllum vel, og enda þó það væri mót- 
stöðumenn barst sem í hlut áttu. Hano var 
ráðhollur og ráðglöggur, og þótt hann ekki 
væri neinn fyrirtaksmaður að gáfum eður 
lærdómi, þá sá hann betur fram í veginn 
en margir aðrir; enda var það og jafnað- 
arlegt viðkvæði hans, að „endirinn skyldi í 
uppbafinu skoða", og í hverjum blut reyna 
til „að tína gull úr grjóti". Öll embættisverk 
og skyldur embættisins fóru honum vel af 
hendi; hann hirti prestssetrið rækilega, og 
hafði stöðugan andvara á því, að hvergi gengi 
neitt undan frá heimajörðinni eður kirkju- 
eignum fyrir áleitni annara. Ræðumaður var 
hann í góðu lagi, auðskilinn og réttorður. 
Alltaf á meðan séra Gunnar lifði lagði 
hann huga og hönd á lækningastörf; heppn- 
uðust bonum þau vel, og einkum framanaf; 
eptir það hann kom norður hér, áður en 
læknar tóku til að fjölga í þíngeyjarsýslu, var 
mikil aðsókn til hans úr ýmsum áttum, því 
bann hafði það almennings orð á sér, að 
hann væri læknir góður; tók hann og ein- 
att sjúklínga til sín á heimili sitt, opt fyrir 


11 


lítil laun og stundum engin. Manna nákvæm- 
astur var hann í allri aðbúð við veika, lagði 
fram allan áhuga og sérhverja líklega tilraun 
til að bæta þeim mein þeirra, vitjaði þeirra 
jafnan fúslega, þegar þess var leitað, á meðan 
heilsa bans leyfði; og honum: auðnaðist líka 
optast að sjá einhvern gleðilegan ávöxt þess- 
arar ástundunar sinnar og iðju; því margir 
urðu alheilir fyrir hans aðgjörðir, flestir fengu 
nokkra bót, og þeir sem töldu sig eiga hon- 
um það að þakka, þeir báðu honum góðs 
meðan hann lifði, eins og að enn í dag hugir 
og túngur margra blessa fyrir hið sama yfir 
minning hans látins. 

Í öllu samblendi og samvist með öðrum 
var séra Gunnar manna kurteisastur og við- 
feldnastur, eins og hann í rauninni var hið 
mesta prúðmenni hvar sem hann kom fram. 
Hann var gleðimaður í góðu hófi, ekki mis- 
lyndur og aldrei styggur við nokkurn mann 
að raunarlausu. - Heimilislíf hans var allt 
spaklegt og reglubundið, uppbyggilegt, og 
þó undireins skemtilegt. Hann stóð af allri 
prýði í sínum sporum svo sem maki, faðir 
og húsbóndi. Konu sinni var hann mætur 
maður á allar lundir, og þó miseldri þeirra 
hjóna væri svo mikið, að nær því munaði þrjá: 
tíu og þremur árum, sem hann var eldri, 
þá var samt allt þeirra hjónabandslíf svo ást- 
úðlegt'og ánægjulegt, að leitun er á öðru 


12 


eins. Börnum sínum hélt hann af mestu aláð 
til. góðra siða, og vildi veita þeim hverju fyrir 
sig þá kunnáttu og mentun, er hann hugði 
þeim hentasta. það var og ekki sízt þessa 
vegna, eða til að styðja að uppfræðing sona 
sinna hinna ýngri, að hann haustið 1851 tók 
á heimili sitt son mágs síns af fyrra hjóna- 
bandi, Björn Halldórsson, kandídat af presta- 
skólanum, sem sumarið eptir vígðist til hans 
fyrir aðstoðarprest; því ekki var séra Gunnar 
þá enn svo bniginn að heilsu eður mætti fyrir 
elli sakir, að bann væri ófær til að gegna 
prestsverkum, og hlífði ser ekki heldur við 
upp frá því að gegna þeim annarsvegar, það 
sem eptir var ólifað. 

Það var eptirtektar vert, hvað vinnufólks- 
sæll séra Gunnar var allan sinn búskap. 
Mátti af því marka vinsældir hans og góðan 
heimilisbrag; því ekki hændi hann hjú að 
sér eða hélt þeim hjá sér með því, að bjóða 
þeim meira sjálfræði ellegar hærra kaupgjald 
heldur en aðrir menn, og gekk honum eink- 
um það til, að honum þótti hið vaxanda sjálf- 
ræði og hækkanda kaup hjúa vera hag bænda- 
stéttarinnar til falls, og horfa til stórra vand- 
ræða fyrir hina fátæku búendur nú og síðar; 
vildi bann þá ekki með sínu dæmi vera valdur 
að því, að auka á þetta. 

Eins og að séra Gunnar þannig, sem hér 
er lýst, vegna daglegrar breytni sinnar og 


18 


umgengni naut heiðurs og bylli allra heima- 
manna sinna, svo urðu og einnig flestir aðrir 
útífrá að virða hann og unna honum hug- 
ástum, þegar þeir kynntust við bann og vissu 
hver maður hann var. Hann var ljúfur og 
lítilatur við alla, breinlyndur og einlægur 
við hvern sem var að skipta, raungóður og 
ráðfastur, áreiðanlegur og orðheldinn. Hon- 
um var bæði gjarnt og lagið að koma hver- 
vetna fram til hins betra; hann stundaði af 
hjarta frið og eindrægni í öllu góðu um daga 
sína. Lif sjálfs hans rann líka áfram friðlega 
og rósamlega, og endaði að lyktum með svo 
hægum dauðdaga, sem þegar log hverfur af 
ljósi. Viðskilnaður bans bar að eptir hálfs 
mánaðar legu sunnudaginn hinn 24. dag Juli- 
mánaðar 1853, um guðsþjónustugjörð, ein- 
mitt á þeirri stund, þegar söfnuðurinn í kirkj- 
unni hét á hjálpræði bér að ofan honum 
til fulltíogis í hans dauðastríði. Flestir sóknar- 
manna, sem þá vóru viðstaddir, kusu sér 
að njóta þeirrar sorglegu ánægju að sjá hann 
látinn, ok taka með sér skilnaðarkveðju frá 
augum hans nýbrostnum. Öll búandi hjón í 
sókn hans vöru við útförina, og þar var, að 
eg ætla, enginn sá, sem ekki saknaði hans 
úr tölu hinna lifendu, ok borfði með trega 
á það skarð, er autt var eptir hann. Sökn- 
uði þeirra, sem næstir stóðu, má nærri geta; 
hann var oikill, eins og missirinn, en stiltur 


4 


og hógvær eins og maðurinn hafði verið. Í 
harminum sjálfum þótti þeim þó, eins og 
er, gott að sjá eptir góðum í guðs hendur. 
Og víst munu þeir enn í dag, og opt hér 
eptir, verma sig í kulda lífsins við endur- 
minning þessa vinar síns. Minníng hans er 
og var og verður í blessun hjá þeim, sem hann 
var handgenginn og starfaði á meðal; því hann 
gekk þángað, sem vegir skildu, í jea heils 
réttvísi og kærleika, Éguði þekkur, mönnum 
þarfur. Þakkir og lof fyrir hérvist hans sé 
þeim drottni, sem gaf hann og tók! — 


Il. 
HUSSKVEÐJA, 


haldin að Laufási, 31. dag Julimánaðar 1853, 
af 


séra Ólafi þorleifssyni í Höfða. 


Miskriósari guð, himneski friðþægði faðir! 
þú herra lífsins og dauðans, sem heðan hefir 
kallað og heim flutt til þinnar eilífu sælu sál 
þessa þíns trúa þjóns, sem hér liggur lík 
fyrir sjónum vorum, sem kvaddi heim þenna 
í trúnni á þinn elskulega son Jesum Krist, 
og hvílir því vært dauðans blundi, "að eilífu 


frelsaður frá öllum mæðum, þjáníngum, veik- 


Er 
indum og stríði þessa vors bérvistar- lífs. 
Lát þú, himneski góði faðir! huggun og hug- 
svalandi von heilags anda streyma ofan yfir 
hjörtu allra þeirra, sem syrgja hér horfinn 
vin að stundlegum samvistum, svo þeir trúi 
því, að hann fagni nú frelsinu hjá frelsara 
heimsins, ásamt öllum sínum á undan. heim 
fluttu ástvinum, og að þeir fái aptur að finna 
hann og faðma í eilífri gleði á landi lifandi 
manna. „Amen! 

Það er þúngt að tala yfir framliðnu líki 
elskaðra ástvina fyrir þann, sem, þreyttur af 
ýmsum bretviðrum þessa vors hérvistar - lífs, 
hefir hlotið að sjá á bak mörgum ástkærum, 
elskuverðum ástvinum sínum. En á aðra 
hlið er það inndælt, að minna yður á, sem 
nú fellið tilhlýðileg sorgar og saknaðar tár 
yfir andvana líki þessa vors framliðna bróð- 
ur, þær huggunar og hugsvölunar ástæður, 
sem Jesu heilaga orð hefir fyr og síðar verið, 
já, sem skal verða mér deyjandi, eins og 
Hllarn sannkristnum, harmandi mönnum, ör- 
látasti hugsvölunar brunnur. Eg vil þá með 
fæstu orðum benda yður, hjartkæru syrgjandi 
ástvinir, til þess, er frelsari vor sagði við læri- 
sveina sína, þegar systurnar í Bethaníu sendu 
til hans og kunngjörðu honum dauðleg veik- 
indi Lazari vinar hans (Jóh. 11, 11): Laz- 
arus vinur vor sefur, eg fer nú að 
vekja hann. Þessi huggunar og hugsvöl- 


16 


unarríku orð eiga að vekja þá vafalausu sann- 
færíngu í hjörtam vorum, að þessi vor fram- 
liðni bróðir, séra Gunnar Gunnarsson, sofi, 
að hann hvíli nú vært og rólega í tilliti sinnar 
veiku líkama -tjaldbúðar. Vér eigum þess- ' 
vegna 


Að álita dauða hans eins og svefn. 


Það er vafalaus buggun björtum vorum, 
sem syrgjum hvarf ástvina vorra inn í dauð- 
ans dimmu, að ímynda oss þannig dauða þeirra; 
því eptir að ver höfum sofið vöknum vér 
með endurnýjuðum kröptum. Menn hafa 
nefnt svefninn bróður dauðans, vegna þess, 
að sá sem sefur og hinn framliðni era hvor 
öðrum líkir, þareð þá báða vantar hreifingu 
og sjáanlega ímyndun um sig sjálfa. En, 
þótt svefninn og dauðinn megi heita bræður, 
þá eru þeir samt næsta ólíkir; annarr þeirra 
er ætíð velkominn enum þreytta manni, eins 

og hinn er óttalegur hverri lifandi skepnu. 
Í faðmlögum blundsins finnum vér frelsi frá 
öllum þeim mæðum og andstreymi, sem elta 
oss í lífi voru. Dauðinn býður oss líka skjól 
fyrir öllum mótlætis-bárum, og mörg kemur 
sú stundin fyrir þann þjáða og þreytta, á 
hverri honum finnst æskilegt að Þiggja þá 
hvíld, sem dauðinn breiðir á móti shðnúlnt 
Þó ri það flestir, sem eptir skynsamlega 
ígrundun þessa efnis vilja heldur kjósa að 


17 


láta sig hrekjast bíngað og þángað innan- 
um dagleg störf á lífsins óstöðuga hafi heldur 
er þei "Vili. vafalaust deyja. Vér flýjum 
með segli og árum, eins og sjómaðurinn boða 
og grynningar, á meðan oss er mögulegt, 
undan dauðanum. Svona er því varið fyrir 
flestum, svo oss er það hvergi nærri nóg, 
að vér heyrum dauðann neftiðan bróðat 
svefnsins; hann verður að afklæðast öllu hans 
óttalega útliti, verða oss blíður og velkominn, 
viðlíka og svefninn hinum þreytta iðjamanni. 
Þannig hefir Jesus útmálað bann, og leidt 
hann þannig fyrir sjónir öllum elskendum 
sínum. Lazarus vinur vor sefur, sagði 
hann, og við annað tækifæri: stúlkan er 
ekki dauð, heldur sefur hún (Matt.:9, 
24). Þetta var líka meira en orðin tóm, 
því Jesus sjálfur leiddi í ljós lífið og ódauð- 
leikann. Hann sagði um sig sjálfan: eg em 
upprisan og lífið; hver sem lifir og trúir á 
mig, skal aldrei deyja (Jóh. #1, 25-26). Hann 
gekk sjálfur út af grafærinnan og dauðans 
din og varð frumgróði þeirra sem sofn- 
aðir eru, segir postulinn (1. Kor. 15). Svo 
er þá dauðinn fyrir þann trúa, en þar hjá 
þreytta þjón drottins, ekki framar óttalegur. 
Að deyja er nú að sofna, og gröfin ekki framar 
óttalegt fángelsi rotnunarinnar, heldur hægt 
hvílurúm líkamans, óhult svefnhús, hvar frjófg- 
unarefni hans geymist, og mun aptur ófor- 
2 


18 


gengilegt endurlifna, þegar morgun ens æðra 
lífs vekur oss að liðinni dauðans nóttu, þá 
allir þeir, sem í gröfunum eru, munu heyra 
guðs sonar raust, og þeir réttlátu upprísa til 
eilífs, óforgengilegs, sælufulls lífs, að nýju. 
samtengdir þeirra belguðu sálum. 

Með von og trú þessari í hjartanu lagði 
þessi vor ástkæri bróðir aptur augu sín, þegar 
dauðans dimma leið yfir hann, næstliðinn 
drottinsdag (24. Juli), lítilli stundu eptir að 
samþjónn hans í drottins helgidómi sendi 
hjartnæmar bænir upp að náðarstóli frelsar- 
ans fyrir vægð, hvíld og frelsi þessa vors hjart- 
kæra, reglubundna og vandaða guðs orðs þén- 
ara Í öllu dagfari. Hortið því hughraustir, 
þer. syrgjandi ástvinir, á líkkistu þessa vors 
hjartkæra framliðna! Hann er ekki dauður, 
heldur sefur hann, og þessum svefni, í til- 
liti hans í dauðans stríði ónýtta, niðurbrotna 
líkama til lengri íbúðar sálarinnar, eptir fylgir 
uppvöknun hans til æðra og betra lífs, þegar 
upprisudags-morguninn rennur upp, og frels- 
arinn fer að vekja hann eins og forðum 
Lazarum. 

Í annan máta veitir það blíða huggun 
hjörtum vorum, að hugleiða dauðann eins 
og svefn; því ð hann laréfnð þá er hann 
ekki annað en hvíld. Þegar iðjumaðurinn 
leggur þreytta limi sína að kvöldi til hvíldar, 
og svefninn endar hans þúngu dagsvinnu, 


TR 


19 


þá unna allir góðir menn honum þessarar 
hvíldar, og vér gjörum vorum himneska föður 
hjartans þakkir fyrir það, að hann gaf oss 
þessa hvíld eptir hita og þúnga dagsins. 
En þjónustumaðurinn hlýtur aptur að vakna 
næsta morgun til nýrrar iðju, nýrrar þján- 
íngar, á meðan stundaglas hans |lífsstunda 
er ekki út runnið. Betri og varanlegri er 
þar á móti hvíldin fyrir þann sanna frels- 
arans SpOrgaungu- og þjónustumann í gröf- 
inni. Þar vekur engin ný líkama - þjáning 
hann; þar finnur hann algjörða bót, algjörða 
lækúingú allra sinna líkamlegu meina, sem 
stundum lengst af hérvistinni þjá suma drott- 
ins iðjumenn. Hversu mátti ekki helguð sál 
þessa vors ástkæra, framliðna bróður fagna 
því, að mega nú algjörlega frelsast frá því frum- 
efni veikindanna, er nú loksins vann sigur 
á fjöri bans og lífi? — Hann fann það, kann- 
aðist við það, lét það ásannast í orði og verki, 
hversu það er inndælt að fá bót meina sinna, 
fá dálitla hægð og linun líkamans þjánínga, 
jafnframt því að háfin sem rétttrúaður guðs 
orða þjónn, flutti orð síns“ herra og frelsara 
hreint og tilgerðarlaust að eyrum og hjört- 
um tilheyrenda sinna. Hvað óþreytanlegur 
hann var í þeirri kærleiks-iðju, sem nærgæt- 
inn læknir, að bæta vanheilsu bræðra sinna, 
mega þeir mörgu sanna, sem þess hafa notið. 
Já, hús þetta ber því, sem stendur, augljóst 
gr 


20 


vitni. „ Þetta var dagleg iðja hans jafnframt 
hinu, að gegna eptir mætti köllun sinni, þann 
25 ára tíma, sem hann átti dvöl í þessu húsi. 
Að hann. sé oss.og ótal mörgum öðrum í 
þessu tilliti söknunar verður, er öllum auð- 
séð; en „hitt er þá gleðilegt fyrir oss, að þessi 
kærleiksverk hans fylgja honum, gleðja nú 
sál hans í vistarverum fagnaðarins; því sælir 
eru þeir, sem í drottni deyja, þeir hvílast frá 
vinnu sinni, en verk þeirra fylgja þeim, segir 
guðs andi Í í opinberunar-bókinni. 

Og nú „enn framar, sé dauðinn svefn, þá 
eigum vér von á gleðilegasta samfundi þess- 
ara vorra ástkæru. Dagurinn leiðir sérhvern 
af oss til sameiginlegrar vinnu og verka, hvern 
öðrum til gagns og gleði; aieðaú hann líður 
áfram gefum vér hver öðrum til kynna hug- 
renningar vorar, vilja og innbyrðis vinahót, 
ellegar ver komum saman á honum til sam- 
eiginlegrar guðræknis-iðju, til hátíðlegrar til. 
beiðslu drottins og blíðrar hugsvölunar af 
brunni Jesu heilaga orðs. Þannig líður dagur 
eptir dag, stund eptir stund, þángað til fer 
að kvölda, og nóttin Si jörðina í sinni 
svalandi dimmu. Þá skiljast að vinir og 
„vandamenn; því sérhver þeirra gengur til 
hvílu sinnar. En hvað? — Ef vér hefðum 
ástæðu fyrir að óttast, þegar vér vöknuðum 
að, morgni,.að: þeir væri allir horfnir oss, er 
vér buðum góðar nætur kvöldinu áður, ef 


Es 


vér þá værum fluttir í ókunnugt land, hvar 
enginn þekkti oss, enginn bæri neina velvild 
eður elsku til vor, mundum vér þá geta sofnað 
rósamir? — Ó, hvað þúngt væri þannig að 
kveðja ástvini sína að kvöldi! — Svona beisk 
og þúng yrði oss vor seinasta kveðja, ef vér, 
að enduðum dauðans blundi, ættum að sönnu 
að vakna, en verða þó einmana, finna aldrei 
þá sem oss vóru ástkærir hér í líf, ellegar 
fá að vera hjá þeim. En sælir erum vér, 
að vér eigum lángtum betri von. Jesus 
frelsari vor skildi við vini sína með því lof- 
orði: eg skal sjá yður aptur, þá skal yðar 
hjarta fagna, og enginn þann fögnuð frá 
yður taka. þetta fyrirheit enti hann, þegar 
hann upprisinn birtist meðal þeirra. Hann, 
sá sami, blíði Jesus, er þeir áður höfðu séð 
hneigja höfuðið, gefa upp andann og vera 
lagðan í gröfina, þá heilsaði hann þeim með 
bimneskri blíðu og sagði: Friður sé með yður! — 
or þegar hann fór til himins upp á veldis- 
stól sins himneska föður, þá gaf hann þeim 
það hughreystandi fyrirheit, að þeir skyldi 
koma til sín, vera þar sem hann væri, og 
enginn skyldi framar geta skilið þá frá sér. 
þess vegna er líka vor dýrmæta von um 
hið eilífa, sæla og óforgengilega líf svo rík 
af huggun og blessun vorum harmandi hjört- 
um. Vér eigum að finnast aptur; vér eig- 
um að finna þig, hjartkæri framliðni bróðir! 


22 


já, finnast til þess að þurfa aldrei framar að 
skilja. Eins og það er blíð umgengni, vel- 
vild og elska guðelskandi manna, sem gjörir 
líf vort svo ánægjufullt hér á jörðu, svo mun 
líka gleði eilífrar sælu mikið vaxa, verða inn- 
dælli af umgengni vorra hjartkæru, sem njóta 
sömu sælu og gleði. Ó, þá munum vér 
fagna með óumræðilegri unaðsemd, og þann 
fögnuð getur ekkert framar frá oss tekið. 
Með þessari sælu von, þessari vafalausu 
trú, fyrir verðskuldun og fyrirbón Jesu Krists, 
sofnaði þessi vor ástkæri Ahbóðið dauðans væra 
blundi. Með sömu von og trú Í bjarta mínu 
í lífi og dauða vil eg þá í hinnsta sinni kveðja 
hús þetta og heimili í stað hans, er nú á 
burtu að berast. Í sporum hans þakka eg 
af öllu hjarta öllum þeim, skyldum og vanda- 
lausum, nær og fjær, dygðaríku og góðu 
heimilisfólki, vinum og vandamönnum, sem 
auðsýnduð honum blíða ástúð, trygð og 
elskusemi, meðan þið urðuð henti samferða 
í lífinu. Ímyndið ykkur, þið ástkæru, elsku- 
verðu, efnilegu börn hans, að hann kveðji 
ykkur nú í dag með postulans orðum: verið 
mínir eptirbreytendur, sem elskuleg börn, og 
gángið í kærleikanum! — Minnist æfiolega hans 
blíða, reglubundna dagfars, og allra þeirra 
föðurlegu „Áminninga, er hann veitti ykkur. 
Leggist nú á eitt, að biðja öll samhuga eilífan 
föður miskúnsemdanna, að gánga "ykkur í 


23 


föður stað, leiða ykkur og stjófna til alls 
góðs alla æfidaga ykkar, svo þið fáið að finna 
hann aptur í eilífri gleði, vera hjá honum 
og samfagna með honum ásamt öllum út- 
völdum eilíflega. 

En hvernig á mín stirða túnga í hans 
stað, eður fyrir hann, að geta þakkað yður, 
góða elskuverða ektakvinna hans! fyrir alla 
þá inndælu hjónablíðu, þolinmæði, trygð 
og innilegustu ástúð, er þér, fyrir þá náð 
guðs og dygð, er búið hefir og býr í brjósti 
yðar, auðsýnduð honum án afláts allan ykkar, 
tæpt 19 ára, sambúðartíma? — Neil eg skal 
ekki fara fleiri orðum um það, sem hér er öllum 
augljóst, og enginn fær með réttu neitað. 
Það er nóg, að eg ætla það, trúi því, að 
frelsuð sál yðar framliðna ástvinar vegsami 
nú eilífa gæzku og stjórn drottins, að vísu 
á öllum lífshögum sínum, en einkanlega fyrir 
það framúrskarandi lán og blessun guðs, 
að hann leiddi yður í faðm bans, og bless- 
aði ykkur með svo góðum og elskuverðum 
börnum. Hvílíkur mun sá fögnuður verða, 
þegar þið öll, allir við, sem nú syrgjum borf- 
inn ástvin, fáum aptur að finna hann í ei- 
lífri gleði! Ó, það verður sú gleði, sem ekki 
hefir auga séð, ekki eyra heyrt, og ekki 
nokkrum dauðlegum manni komið í huga. 
Og þetta eigið þið víst og vafalaust, af því 
þið elskið guð og þann, sem hann sendi oss 


24. 


til frelsis og eilífrar sáluhjálpar, sinn elsku- 
lega son, Jesum Krist. 

Að endingu kveður þessi vor framliðni 
yður, „velæruverðugi  embættisbróðir! með 
imnilegu þakklæti fyrir alla þá ánægjufullu 
hjástoð, er þer veittuð honum í prestlegri 
þjónustu hið næstliðna ár, jafnframt og allt 
annað elskulegt. Verið nú líka hér eptir 
bollur ráðgjafi stafur og stytta hans eptir- 
Þreyjandi ekkju og harná hennar, á meðan 
þér verðið henni Hálleffin og miðlið henni, 
börnum bennar og öllum, er hér syrgja 
góðan  guðelskandi  kennimann og ástvin, 
nægtum Jesu heilaga orðs hugsvölunar eptir 
því sem guð gefur yður náð til, og eins og 
þér vilið við kannast, þegar þér finnið þenna 
framliðna bróður vorn í eilífri gleði. 

En þú guð huggunarinnar, þú himneski 
gæzkuríki faðir, sem nefnir þig forsvar ekkn- 
anna og föður enna föðurlausu, úthell þú 
straumum þinnar guðdómlegu hugsvölunar í 
hjarta þeirra, sem nú harma! Gef þeim þinn 
frið og þolinmæði í þessu þúnga stríði, en 
eilífa hvíld, gleði og fögnuð í þínum himn- 
esku RA fyrir þíns elskulega sonar 
Jesu verðskuldun og forþénustu! Amen. 

- Sof þú nú sætt og rótt, 

Sæll elsku bróðir, 

Unz dauðans endast nótt! — 
Ástvinir hljóðir 


25 


Kveðja þig nú 
Kvakandi bænar tárum, 
Að gæzkan ástúðlig 
Unni þeim faðma þig 
Á yndis árum. 


II. 
AÐ HUSSKVEÐJUNNI ENDAÐRI 


mælti séra Björn Halldórsson fram þessi stef: 


Héðan sjáum vér holdið flutt, 
Héðan förum vér allir. 
Götuna hefir guðs son rudt, 
Og gatan stutt 

Liggur í ljóssins hallir. 


Her sjáum vér í dauðans dal 
Dauðann á öllu vinna; 

En dauðinn eitt sinn deyja skal, 
Í dýrðar sal 

Lífdagar aldrei linna. 


1) þetta vers var súngið til ályktunar, eptir að líkið var 
borið út í kirkjuna. 


26 


Her tárumst vér í tára sekk, 

En tárin mega renna; 

því bver sem aldrei grátinn gekk 
Ei gjörla fékk 

ÁA huggun bimins kenna. 


* Gestir erum vér allir hér, 

Eins og feðurnir vorir. 
Heimkynnið uppi á himnum er. 
Heill þeim, er sér 

Heimkomu hugsa þorir. 


Vel þeim, sem heldur heim til sín, 
Hólpinn úr reynslu standi! 

Gott er að komast, guð, til þín, 
því gleðin dvín 

Aldrei á lífsins landi. 


Gott er að víkja vinum frá 
Og vini betri hljóta; 

Gott er svölun hjá guði fá, 
Og guði hjá 


Vinar í von að njóta. 


Sætt er að líta í sælli vist 

Með sjónum trúarinnar 

Þá sem vér héðan höfum misst, 
Og herrann Krist, 

Brúðgumann brúðarinnar. 


KÁ 


Ljúft. er að ferðast guðs um. geim 
Á góðra vina slóðum; 

Yndi' er að keppa eptir þeim 

Í annan heim, 


Og sjást hjá guði góðum. 


Gott er að lifa, guð er múr, 
Sem gætir allra sinna. 

Gott er að deyja, guð er trúr, 
Á grafar dúr 

Lætur hann lífið vinna. 


IV. 
LIKRÆÐA, 


flutt í Laufáskirkjú, 3. dag Augustmánaðar 1853, 
af 


Birni presti Halldórssyni. 


Hér sé friður í húsi því, 

Sem hljómar raustin drottins í! 

Friður með anda framliðnum! 

Friður í brjósti syrgendum! 
Þegar önd vor er þreytt, þá finnur hún 
hvergi hvíld nema í þér, guð vor og frelsari! 
Æ, láttu oss nú á þessari stund finna hvíld 


28 

sálum vorum í þínu blessaða huggunar-orði, 
og forsmekk þeirrar eilífu hvíldar, sem oss 
er fyrirbúin hjá þér í þeim himnesku vist- 
arverum föðurhússins, þegar vér erum búnir 
að erfiða og mæbast, stríða og deyja Í trúnni 
á þinn son og von eilífs lífs. Hugsvalaðu 
þeim sem harma, og láttu hrygð þeirra 
snúast í þann fögnuð, sem enginn fær frá 
þeim tekið! — þú heyrir bæn vora, hiinnanna 
drottinn! fyrir þér er ekkert orð ómáttugt, 
og þá ekki heldur þetta orð, sem sonur 
þinn sagði oss: Sælir eru sorgbitnir, því þeir 
munu huggun hljóta. Snúðu oss til þín í 
allri sorg, helgaðu oss í hverju mótlæti, og 
leystu oss svo, þegar stundin er komin, frá 
áþján fallvaltrar veru til dýrðlegs frelsis gubs 
barna! Hjálpaðu oss, miskunaðu oss, eilífi 
Faðir vor, þú sem ert á bimnum, o.s. frv. 


Texti. 
Lúk. 24, 50-53. 


Síðan fór hann (Jesus) með þeim út til Bethaniu, 
hóf upp hendur sínar og blessaði þá; en meðan 
hann var að blessa yfir þá, skildist hann frá þeim, 
og varð uppnuminn til himna. En þeir féllu fram 
og tilbáðu hann. Sneru síðan aptur til Jerusalem 
næsta glaðir, og vóru stöðuglega í musterinu, lof- 
andi guð og vegsamandi. 

Þetta eru seinustu orðin í bók guðspjalla- 
mannsins Lúkasar. Þannig hljóðar frásaga 


hans um hina sýnilegu burtför lausnara vors 


2 


af. jarðríki. þetta er lýsingin á síðasta við- 
skilnaði hans við. heiminn og ástvini sína. 
En hvað eiga þessi orð, þessi frásaga um 
himnaför Krists, hvað á hún við oss í þess- 
um sporum? Hvernig eigum vér ab heimfæra 
hana til þess, sem nú vakir oss fyrir hug- 
skotssjónum, og veldur þessum  samfundi 
vorum? Ó, því er miður, syrgjandi vinir, 
að mig vantar andlega sjón og himnesk orð, 
til að geta sagt yður það eins og eg vildi 
gjöra og ætti að geta. En eg gjöri ráð fyrir 
því, og það er mér nóg, að orð mín hitti 
ekki annað fyrir en kristilegt hjarta, sem 
vorkennir takmörkuðum anda og veiku máli. 

Það er sjálfsagt, að eins og líf Krists var 
æbra og þýðingarmeira en nokkurs annars 
meðal mannanna sona, þannig er og lýsíngin 
á burtför bans af heiminum í sjálfu sér ein- 
stök og háleitari en svo, að frá slíku hafi 
síðan verið sagt, eða geti orðið sagt um nokk- 
urn dauðlegan. mann. Hann hafði uppfyllt 
allt réttlæti, og fullkomnað það verk, sem 
faðirinn hafði fengið bonum; hver hefir 
gjört það á þessari jörðu nema hann einn? 
Þegar vér í samvizkunni förum að gjöra 
upp reikning vorn við guð í himninum, bljót- 
um vér þá ekki að játa: Fyrir þér er eng- 
inn. réttlátur og ekki einn! Og þegar vér 
skoðum verk vor, jafnvel bin beztu, og ber- 
um þau saman við fyrirmynd vora og ákvörðun, 


2 


verðum vér þá ekki að fnma til þess og 
kannast við það, að þau eru ófullkomin og 
ekki nema hálfverk? — Hann var heilagur og 
óstraffanlegur; en þetta boðorð: Eins og sá 
er heilagur, sem yður hefir kallað, svo verið 
þér og einnig heilagir í öllu yðar dagfari! — 

það verður að hrópa eins og óuppfyllt krafa 
til vor, sem fæðumst og Tfn í syndugu 
holdi, og, þegar sem bezt? fer, getum vér ekki 
fylgt því nema með hjartanu, það er að skilja, 
vér finnum ab það á svo að vera, og oss 
lángar til að það væri svo; en vér náum því 
ekki, vér getum ekki orbib nógu hlutskarpir 
til að höndla heilagleikann, hósti stendur 
fram undan oss eins og það takmark lífsins, 
sem hverfur inn í sbæli veröld, eins og ab- 
stefnumið þeirra eptirlángana vorra, sem 
finna hér ekki hvíld, og verða því að leita 
héðan til hins fullkomnara ástands í betra 
heimi. Og Kristur var sigurvegari dauðans. 
Dauðinn hafði ekkert nauðsynlegt vald yfir 
hinum réttláta og heilaga. En hvernig átti 
sigurinn að verba' öðrum trúanlegur og ber- 
sýnilegur, ef það hefði ekki verið vitanlegt 
og vottfast, að hann sté upp frá jörðunni til 
dýrbar sinnar? Eins og hann var af himn- 
um kominn og í heiminn borinn meó furðu- 
verðum hætti, þannig varð skilnaður hans 
við heiminn og för hans til himins að vera 


dýrðleg og dásamleg. 


a. 


En bimnaför Krists er svo miklu meira 
fyrir oss; hún hefir í tilliti til vor aðra dýr- 
mætari þybíngu en þá, að vér skulum mega 
stara á: hana eins oog annað guðlegt stórmerki. 
Hún hefir svo mikið inni að halda af þeim 
lærdómi, sem oss annars mundi bresta, af 
þeirri huggun, sem vér erum svo þurfandi 
fyrir, af þeirri von, sem oss er svo Ómissandi, 
til þess að vér getum keppt áfram leið vora 
með rósemi og trausti, og loksins komizt að 
því veglega mibi, sem oss er fyrirlagt. þessi 
lærdómur, huggun og von, sem oss sprettur 
af uppstigníng drottins vors, innifelst í því og 
byggist á því, að hann er foríngi sáluhjálpar 
vorrar og frumburður á meðal margra bræðra, 
sem með þeim sama krapti, er hann megnar 
ab leggja alla hluti undir sig með, mun um- 
mynda líkama lægíngar vorrar, að hann verði 

líkur hans dýrðar-líkama (Phil. 3, 21.). Af 
því vér vitum það, að Kristur er til himins 
farinn, þá vitum vér líka hvar oss er ætl- 
abur staður, því hann hefir sagt: „Ég fer 
burt a6 tilreiða yður stað", og: „þegar eg er 
burt farinn og hefi tilbúið yður bústað, þá 
mun eg koma aptur og taka yður til mín, 
svo að þér séuð þar sem eg er“ (Jóh. 14, 
2 og 3.). Og í annað skipti bað hann og 
sagði: Faðir, eg vil að þeir, sem þú gafst. 
A mér, þeir sé hjá mér, þar sem eg er, svo 
- Þeir sjái mína dýrð, sem þú gafst mér" (Jóh. 


32 


17, 24). Vegna þess að hann, sem gaf þetta 
fyrirheit og bað þessari bæn, vegna þess að 
hann skildi dauðann eptir sigraðan að baki 
sínu, og sýndi oss hvernig bimininn opnabist 
til að taka á móti hans upprisna líkama, 
þá er nú ekki lengur eintómt myrkur yfir 
þessu dauðra ríki, sem vér lifum í; hér er 
dýrólegur morgunroti runninn upp frá landi 
hinna lifendu; steinn grafarinnar er ekki svo 
þúngur, að engin von sjáist til að velta hon- 
um af; engum af þeim, sem fabirinn hefir 
gefið syninum, getur nú dottið í hug að reisa 
upp minnisvarða á legstöðum hinna dánu með 


þessari yfirskript: „Híngað og ekki lengra, 


heldur standa í björtum trúaðra þessi von- 
arinnar orð, skrifuð með guðs fingri: „Ég er 
upprisan og lífið, hver sem á mig trúir skal 
ekki daubann smakka ab eilífu". Óendanlegar 
þakkir og vegsemd sé drottni vorum Jesu 
Kristi, sem hefir afmáð dauðann, en leidt í 
ljós lífið og ódauðleikann með sínum náð- 
arlærdómi (2. Tím. 1, 10.), og risið upp og 
stigið til bimins í mannlegri mynd, öl þess 
að vér skyldum geta gengið úr skugga um, 
hver að er ákvörðun veru vorrar, og trúað 
því, sem postulinn segir sé sannur lærdómur, 
að, ef vér með bonum deyjum þá munum 
vér og með honum lifa (2. Tim. 2, 11.). Ei- 
líft lof sé höfðingja lífsins, sem skildi svo 
við oss, að skilnaðarkveðja vor til góðra ást- 


I 


3ð 


vina vorra, sem sofnaðir eru, þarf ekki ab 
vera svo, eins og hún væri eintóm endur- 
minning þeirra á dauðadegi, heldur getur 
verib, ef vér getum trúað, sæluríkt hátíða- 
hald, þar sem vér höldum helga fæðíngar- 
stund þeirra til annars betra lífs, þeirra upp- 
stigníngardag frá veikleika til styrkleika, frá 
erviði til hvíldar, frá raunum til unagar, frá 
von til uppfyllíngar, frá jörðu til himins. 

Jesús er upp af jörðu stiginn 

Og Jesú fylgja vinir hans; 

Jörð er í faðm við himin hnigin, 

Héðan er vegur dauðlegs manns 

Lagður opinn í ljóssins vist, 

Lif' hann og deyi' í trúnni á Krist. 

En skilnabur Krists við jarðríki bregður 
ekki að eins himnesku ljósi vonar og hugg- 
unar yfir þenna raunalega heim, heldur er 
hann líka fyrirmynd fyrir viðskilnaði þeirra, 
sem helgatir eru af anda Krists. Þegar vér 
sjáum Í anda Jesum hverfa héðan, og skilja 
glaðan við glata, þá er eins og vér heyrum 
úr Paradís mannkynsins þá rödd sem segir: 
þannig var binum saklausa manni ætluð burt- 
för af þessari jörðu, þannig átti hann með hei- 
lagri sál í hreinum líkama að líða héðan á friðar- 
ins vængjum til æðri skoðunar, stærra verka- 
hrings og dýrblegri sælu, þegar hann væri orð- 
inn fullreyndur í prófinu, og algjörlega búinn 
ab leiða til lykta ætlunarverk sitt þessa heims 

3 


34 


í heilagleika og réttlæti, samkvæmt guðs vilja. 
En maðurinn, féll úr tign sinni og samein- 
íngunni við guð, og drottinn rak Adam burt 
og setti Kerubim fyrir austan Edens garé, með 
loga þess brugtna sverés, til að geyma veginn 
ab lífsins tré (Gen. 3, 24.). Þá varð endir hins 
jarðneska lífsins að dauða, þessum hryllilega 
og sára skapadómi vor allra, sem enginn getur 
hjá komizt, og enginn veit: hvenær yfir sér 
verður upp kveðinn. En sá sem upp farinn 
er í hæbina og hefir mönnunum gjafir gefið 
(Eph. 4, 8), hann hefir og gefið þeim þá gjöf, 
að geta sigrazt á beiskju dauðans, ekki ein- 
úngis þess vegna, af því hann hefir sýnt 
þeim og afhent þeim í voninni sæla heim- 
för fylgdarmanna sinna til föðursins, heldur 
einnig af því, að hann hefir sljófgað hjá þeim 
brodd syndarinnar, og gelið þeim krapt 
til að geta borið líkingu sína í lífinu. því 
fremur sem þetta getur auðnazt, þeim mun 
kristilegra sem lf mannsins er, þeim mun 
rólegri verður dauðinn, þeim mun mýkri 
viðskilnaðurinn, bæti fyrir þann sem undan 
fer, og þá sem eptir verða. Hver eyru befir 
að heyra, hann heyri það í tíma, að til þess, 
að vel sé dáið, útheimtist að vel sé lifað, að 
til góbs viðskilnaðar þarf góður undanfari! 
Af því að líf Jesu var svo fullkomið og gott 
og blessunarríkt, þá varð líka hinn síðasti 
skilnaður hans við vini sína svo sæll, og ekki 


3ð 


neinni beiskju blandinn. þetta er fyrirmynd 
oss til lærdóms, og þessi fyrirmynd kemur 
fram á meðal vor, að vísu í lángtum smærri 
mynd, en þó að því skapi, sem hver og einn 
er hjá oss bjó og við oss skildi, að því skapi, 
sem hann var mönnum uppbygg ilegri, guði 
þekkari, Kristi líkari. Hann hverfur þá met 
þeim mun rólegra geði frá heiminum, af því 
hann, meðan tíminn entist og kraptarnir leyfðu, 
var í verki föðursins, og trúir svo föðurnum 
fyrir að halda verkinu áfram, þó hann kalli 
heim tl sín verkamanninn, þegar honum 
þóknast að láta vinnutíma hans vera úti. Og 
þó söknuðurinn, klæddur í tárum, verði æf- 
inlega ab fylgja til grafar hverju ástkæru lífi 
sem Írá oss sloknar, þá verta samt tilfinn- 
íngar hans svo lángtum ljúfari, eba réttara 
sagt æðbri og hinneskáti; þegar vér eigum 
5 sjá þeim á bak, sem ab var sjálfum sér, oss 
og öðrum til gagns og góðs, meðan hann lifði. 
Oss er það þá svo mikil hugfró, þetta sem 
vér sjáum, að hér var ekki lifað til ónýtis, 
heldur góður grundvöllur lagður fyrir hið 
nálæga og fyrir hið komanda, fyrir eigið líf 
og fyrir annara líf. þá er eins og komi 
fram skoðunarverð og hugsvalandi eptirmynd 
af burtför Jesu, sem lýst er með þessum 
orðum: „Meðan hann var að blessa 
yfir þá, skildist hann frá þeim og 
varð uppnuminn til himna". Þykir yður 
ae 


36 


þab of djarflega talað, að minnast þessara 
orða yfir danðlegu dupti? Finnst yður það 
nokkuð Óviðurkvæmilegt, þó eg heimfæri 
þau til viðskilnaðar þessa vinar vors, sem 
blundar hér hjá oss hvað holdið snertir? 
Haldið þér eg ætli að hafa þau til þess, að 
lesa yfir moldum hans eitthvert hegóma-hrós, 
sem hann er nú hafinn yfir, og sem ástvin- 
um hans mætti vera viðbjóður? — Nei, það skal 
ekki vera. Eg ætla ekki að segja æfisögu 
hans, ekki telja upp hvern einstakan kost 
hans. Eg á heldur ekki tal við ókunnan 
almenning, þar sem eg þurfi að halda minn- 
íng hans á lopti með lofi. Eg tala vit 
heyrendur, en ekki lesendur, við vini og 
vandamenn, sem guðlegt og mannlegt félag, 
skyldan og náttúran, höfðu að einhverju leyti 
tengt við hinn framliðna. 

Það skal þá ekki vera til þess að hefja 
manninn, heldur til. að minna oss á, að 
gefa guði dýrðina og Þakkargjörðina, þegar 
eg segi við yður, syrgendur hins dána, og 
við sjálfan mig, sem fylli hóp yðar: Hann 
skildi við oss, á meðan hann var að blessa 
yfir oss, á metan hann í huga og verki var 
að leiða blessunina til vor og vfir oss. þér 
misskilið ekki orð mín, eins og eg eigni þab 
mannlegum mætti, sem enginn getur tekið 
af sjálfum sér, nema honuin sé það gefið; 
því eg veit það vel, að guð einn er höfundur 


37 


allrar þeirrar blessunar, sem til vor streymir 
af himni og jörðu, og að enginn blessunar 
kraptur getur fylgt neinu, hvorki dauðu né 
lifanda, nema hann sé gefinn hér ab ofan, 
þaðan sem koma allar góðar gjafir. Við 
þetta k kannaðist líka vinur vor, þegar hann 
á kvöldvöku æfinnar leit yfir það sem farið 
var, og sá með aðdáun Það, sem hann mat 
með Þalelaliki hversu farsællega drottinn hefði 
leidt sjálfan hann um liðna daga, og hve 
mörgum bann hefði látið gott standa af til- 
veru sinni, miklu fremur en hann sjálfur 
hefði haft vit á að stofna til, eða getað átt 
von á. En þó að guð sé hin skapandi upp- 
spretta allra góðra hluta, þá getur samt maður- 
inn sjálfur gjört sig bæði hæfilegan og óhæfi- 
legan til að takassásnanáli í hlestriri drottins. 
Og Þetta er vitnisburðurinn, sem hljóma skal 
yfir þessum moldum, drottni til vegsemdar, 
sannleikanum til heiðurs, en sjálfum oss undir 
eins til unaðsemdar og áminningar, að hin- 
um andaða auðnaðist að verða verkfæri gubs 
til að strá út einhverri blessun í hverjum 
þeim mannbríng, og hverjum þeim verka- 
hríng, sem hann tók blutdeild í. Gætin og 
vönduð breytni hans, hreinskilinn vili og 
staðfast ráðlag, urðu samtaka náð drottins til 
að gjöra líf hans blessunarríkt fram til hins 
síðasta. Margir af þeim, sem hann á yms- 
um stöðum, á ymsum tímum, hjálpaði og 


38 


ráðlagti, græddi og hresti, huggaði og gladdi 
í orði og í verki margir af þeim eru nú of 
lángt frá til að vitna þetta með oss. En 
það ríður á engu; sá er í hæðunum sem sá 
það, og vitnið á himnum. Hér eru samt 
nógu mörg hjörtu til að taka undir þenna 
vitnisburð, að hann hafi verið hjá oss, á meðan 
til vannst, oss til blessunar. Og þetta eru 
einmitt hjörtu þeirra, sem mest er að marka, 
af því þeir svo lengi vóru búnir að reyna 
manninn, og sjá hann eins og hann var sjálf- 
„um sér næstur. 

Það vitnar hún, sem drottinn úthlutaði 
honum til fastrar fvlgdar, og búin er að 
fylgja honum nærfelt um 19 ár. Hún kann- 
ast við það, að sér hafi verið gefin góð gjöf, 
að sér hafi hlotnazt sá maður, sem gjörði henni 
dagana ljúfa og lífið léttbært, að bann hafi 
viljað og stundað velferð hennar á allar lundir, 
og að hann frá fyrstu samverustund, allt til 
hinnar síðustu, hafi frá manna hálfu verið 
. sá, sem átti mestan og beztan þátt í því, að 
efla ánægju hennar og farsæld. Úr djúpi 
saknaðarins sendir hún á eptir honum til 
himins þakklæti til hans, fyrir allt það sem 
hann var henni, og þakklæti til hans, sem 
ríkur er að kærleika, og lætur oss reyna 
það ekki hvað minnst meb því, að hann út- 
hellir kærleika sínum, góðgirni og trúfesti í 
sálir mannanna, til þess að einn geti greidt 


39 


götu annars og gjört veguna slétta. Þessu 
þakklæti hennar verður sannarlega svarað 
þar sem það nemur staðar; því þó líkið, sem 
lagt er í gröfina, sé mállaust og heyrnar- 
laust, þá á andinn samt rödd og endurminn- 
íngu á himnum, til að geta blessað yfir þá, 
sem hann unni mest og reyndust honum 
bezt, á meðan hjápurinn hélt bonum. Sá 
kærleikur, sem hér reyndist tryggur Í ótryggri 
veröld, hann verður sízt gleymiun á því landi, 
þar sem sól kærleikans rennur aldrei til viðar. 

Hið sama vitna einnig börnin hans: bæði 
hún, sem híngað er komin um lángan veg 
til að horfa á eptir bhverfanda skugga 'síus 
kæra föður, — hún lætur það ásannast í 
hjarta og á vörum, að hann hafi verið ljós 
augna hennar í æskunni, sú kærleikshönd, 
sem leiddi hana og mentaði, styrkti og 
annaðist, Þángað til vegirnir skildu og hann 
átti Elokii eptir að gjalda henni aðra skuld 
heldur en fóðurlega ást, sem hann og trú- 
lega gjörði allt fram að dauða. — Og þið 
vitnið það eins, þið binir ýngri kvistirnir, sem 
allt til þessa dags hafið runnið upp í foreldra- 
húsum, þar sem föðurbjartað blessaði yfir 
ykkur, föðuraugað vakti yfir ykkur, föður- 
höndin leiðbeindi ykkur, til þess að forða 
ykkur frá öllu illa, til að sjá fyrir heilbrigði 
ykkar á sál og líkama, til að efla sannar 
framfarir ykkar, til að gjöra ykkur heiminum 


40 


nytsöm og guði þóknanleg. Hvort sem hin 
síðasta bæn föður ykkar hefir beinlínis lotið 
að ykkar högum, ellegar ekki, þá segi eg ykkur 
það satt, að hann skildist frá ykkur á meðan 
hann var að blessa yfir ykkur; því hann 
hafði ekki annað til ykkur til handa, heldur 
en blessandi anda. —Blessun hans hvíldi 
yfir ykkur á dauðastund hans allt eins og 
áður, og hún hvílir yfir ykkur í margan 
máta, bæði í sýnilegum og ósýnilegum ávöxt. 
um. Hún mun fylgja ykkur fram um ókunna 
stigu, og sá hlutinn af henni, sem er and- 
legs eðlis, og þið geymið í brjóstum ykkar, 
hann mun aldrei við ykkur skilja; því e 
trúi því ekki, að þið vilið ekki öll verða 
samtaka ab halda honum; eg trúi ekki öðru, 
en að þið vilið láta blessun. föður ykkar 
hrína á ykkur og koma fram í lífi ykkar: eg 
trúi því ekki, að þið vilið láta hann sakna 
svo mikils, sem eims af fimm, þegar hann 
fer að telja saman og sýna vinum sínum á 
himnum börnin, sem drottinn gaf honum. 
Verið þá börn hans í anda, eins og þið eruð 
líkamleg afkvæmi hans. Látið hreinskilnina 
og stillinguna, hógværðina og siðprýðina ein- 
kenna ykkur, og bera þess merki fyrir guði 
og mönnum, af hvaða bergi þið eruð brotin. 

Festið í huga fyr og sið 

Hvað faðir ykkar vildi 

Hjá ykkur efla alla tíð, 


41 


Unz hann við lífið skildi; 

Og leiðið ykkur eins í grun: 

Ykkar vegna hvers biðja mun 

Hann þá himnesku mildi. 
Hann, sem að auðsýnir miskunsemi í þús- 
und liðu á þeim sem elska hann og varð- 
veita hans boðorð, hann virðist að blessa 
ykkur í fyrsta lið, eins og óskabörn sín og 
afkvæmi vandaðra foreldra. 

Og hvað segið þér þá, þér hinir aðrir 
heimamenn hins beimfarna? Eruð þér því 
ekki samdóma fyrir ykkar raun, að yður 
hafi staðið blessun af lífi hans, að það hafi 
verið yður ánægjulegt, uppbyggilegt og far- 
sællegt? — Hví vóruð þér ekki fyrir löngu farnir 
úr húsum hans? Hvað kemur til þess, að 
flestir af yður hafa verið svo lengi hjá hon- 
um, að það er fáheyrt um jafnmarga á sama 
stað, og ef til vill dæmalaust hjá þessari 
kynslóð, sem jafnaðarlega eirir því mjög 
svo illa, að eiga sama húsbóndann svo ár- 
um skipti? — það er hvorttveggja, þér bafið 
átt góðan húsbónda; þér hafið játað það 
með vörum yðar; tár yðar hafa talað það 
hljóðlega yfir líki hans; — og það er líka 
eins og drottinn hafi viljað sýna hvað stöð- 
uglyndið er gott og aflarasælt. Húsbóndi 
yðar hafði ekki mörg vistaskipti á æfinni; 
hann átti eitt heimili fyrir æskuna, annað 
fyrir fullorðins aldurinn, þriðja fyrir hin efri 


42 

árin. Hann var lítið fyrir alla nýbreytni 
aldarinnar og umskipti; bann vildi lifa í kyrð 
og spekt, og halda því sem hann hafði. 
Þetta let guð honum lánast; hann launaði 
honum ráðfestuna með því, eins og fleiru, 
að gefa honum stöðuga verkamenn, til þess 
hann því fremur gæti stundað velferð heim- 
ilis síns með reglu og eindrægni, og haldið 
áfram því sama verki í sama anda. Og sjá! 
blessan drottins var á heimili hans, hún 
prýddi það að utan með tímanlegri velgengni; 
hún viðhélt því að innan með samheldi í 
hjörtum. Hún sýnir sig eptir bann látinn 
á þeirri lóð, sem bar hann; hún verður eptir 
hjá yður, sem yrktuð hana með honum; bún 
streymir ofan að niður til yðar, um leið og 
húsfaðir yðar fram ber á altari dýrðarinnar 
þakklæti sitt fyrir trúa þjónustu yðar. 

En þér, sóknarbörn hans, sem dáinn er? 
þér eruð komin bíngað svo fjölmenn. Hvers 
eruð þér að minnast? Hvaða vitnisburð gefið 
þér prestinum yðar fyrir þau 26 ár, milli 
þess sem drottinn gaf hann og drottinn tók 
hann? Segið þér ekki sama og vér heimilis- 
búar hans, að hann hafi verið að blessa yfir 
yður, á meðan hann skildi við yður? Að 
hann hafi viljað yður vel, og verið yður vel, 
á meðan auðið var, og að þér hafið hjá 
yður margar menjar þess í anda og sann- 
leika? Eða áttuð þér ekki góðan prest? Eg 


43 


veit að vísu hvern menn helzt eru vanir að 
nefna því nafni, nefnilega þann, sem bezt 
er gefið að beita í kirkjunni sverði andans, 
sem að er guðs orð. Og víst fórst þeim, 
sem þér áttuð, víst fórst honum þetta ólast- 
anlega, þó honutn væri margt annað betur 
gefið. Hann hafði ekki eiginlega ætlað sér 
það, né búizt við því á fullorðinsaldrinum, að 
ganga þennan veg. Drottinn sendi til hans 
engil sinn; það var kærleikurinn til aldr- 
aðrar einmana móður. Þessi sendiboði leiddi 
hann nærri því ósjálfrátt í sæti föður síns, 
inn í víngarð verkamanna drottins; og sá, 
sem köllunin kom frá, hefir heldur ekki 
látið verk hans þar verða árángurslaust. 
Hann vann trúlega með þeim kröptum, sem 
honum vóru léðir, og þó hann sem kenni- 
maður kunni að hafa átt marga sér fremri, 
eins og hann sjálfur játaði manna fúsastur, 
þá vannst honum samt meira en mörgum 
öðrum til að styrkja og viðhalda guðs ótta og 
góðum siðum í kríngum sig, af því að dag- 
far hans var svo samboðið stöðu hans, svo 
kristilegt, svo gætilegt, svo eptirbreytnisvert. 
Hann braut það ekki niður á rúmhelgu dög- 
unum, sem hann bygði á þeim belgu; og 
þann prestinn, sem svo er, hann skyldu allir 
helzt kalla góðan; því líf hans verður í söfn- 
uðinum eins og döggin, sem fellur á hverj- 
um sólarhríng, og frjófgar jörðina miklu meir, 


44 


þó minna beri á, heldur en sú regnskúr, 
sem ekki kemur nema einusinni í viku. 
Guð gæfi, að allir vér, sem stöndum í sömu 
sporum, værum eins og döggin, en ekki eins 
og skúrin! þan áhrif, sem breytnin gjörir 
innan þess hríngs, þar sem maðurinn nær 
til, þau eru vafalaust meiri en verkanir 
orða hans; þau verða svo miklu jafnari, og 
búa betur um sig hjá þeim, sem fyrir verða. 
Kennimaðurinn, sem sjaldan sýnir það, að 
bann se kristinn, nema í prédikunarstólnum, 
hann er eins og þessi hljórnandi málmur og 
hin hvellandi bjalla, sem postalinn talar um 
(1. Kor. (3.). Þannig var ekki sá sem þer 
mistuð. Hann sýndi yður það, eins og bann 
sagði yður það, hvernig þér ættuð að lifa spar- 
lega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þess- 
um. Eða vantaði hann margar af þeim dygðum, 
sem guðs orð segir að eigi að finnast hjá þeim, 
sem er biskup, kennimaður eða  tilsjónar- 
maður? Var hann ekki einnar konu eigin- 
maður, eða með öðrum orðum, var ekki hjóna- 
band bans ástúðlegt, heiðarlegt og fagurt til 
fyrirmyndar? Var hann ekki árvakur í allri 
köllun sinni? Var hann ekki hófsamur? Fór 
honum ekki vel kristileg sparsemi, þessi úr- 
elta dygð, sem fáir þora nú að halda á heim- 
ilum sínum, síðan synir aldarinnar, hégóm- 
inn og vaninn, gjörðu hana landflótta? Var 
hann ekki siðprúður, hvar sem hann sást? 


45 


Var hann ekki gestrisinn við alla, sem til 
hans komu og nokkurs þurftu? Var hann 
nokkur drykkjumaður eða ofstopasamur? 
Var hann ekki fremur gæfur, frásneyddur 
deilum og óágjarn? Veitti hann ekki heimili 
sínu góða forstöðu og hélt með spekt börn- 
um sínum hlýðugum? Í sannleika gaf hann 
yður í öllu þessu gott eptirdæmi, og það 
hefir vissulega borið miklu fleiri góðar af- 
leiðíngar, en eg fái séð eða talið. Ef þér 
skylduð biðja mig að sýna yður, hvar þessir 
ávextir sé, þá mætti eg að vísu svara yður 
með orðum Jesu: „Guðs ríki kemur ekki 
þannig, að á því beri, og ekki verður sagt: 
sjá, það er þar, eða það er hér; því guðs 
ríki er hið innra í yður (Luk. 17, 20 og 21.). 
En eg vildi samt í sem styztu máli benda 
yður til ávaxtanna með tveim orðum, sem 
vfrgrípa bæði hið innra og hið ytra, og 
innibinda mikið. þessi orð eru friðsemi og 
síðsemi, hinar þarflegu félagsdygðir, sem 
blómgast á meðal yðar meir en víða hvar 
annarstaðar. þetta sé ekki sagt til þess, að 
neinn stæri sig, heldur til þess, að hver og 
einn lofi með auðmýkt guð í bjarta sínu 
fyrir allt það gott, sem hann lætur þar spretta, 
fyrir þá náð, að bann gefur vöxt því sem 
maðurinn í veikleika plantar og vökvar. O 
það skal sagt til þess, að þér gætið yðar, 
svo að enginn taki kórónu yðar frá yður. 


Si 


Drottinn gefi því orði sigur! þó hirðirinn 
sé sleginn, þá lati hann ekki sauði hjarðar- 
innar sundur tvístrast! Hann virðist að gefa 
yður það, sem hann á einum stað lofar í 
ritningunni, hirða eptir sínu hjarta, sem 
vakti yður með greind og framsýni (Jer. 3, 
15)! — Ef yður hlotnast aptur í stað hins burt- 
farna sá, sem að öllu leyti verður yður eins 
hollur og uppbyggilegur, þá er það mikil 
gæfa, og mikið þakklætisefni frammi fyrir 
honum, sem alla hluti kann betur að gjöra 
heldur en vér skynjum. 

En — nú er að þakka drottni fyrir það sem 
liðið er. Þegar Jesus var horfinn lærisvein- 
um sínum inn í dýrð föðursins, þá tilbáðu 
þeir hann. Þegar vinir vorir hverfa frá oss 
til betra lífs, þá skulum vér tilbiðja guð; þá 
skulum ver flytja bonum lofgjörð vora, og 
það því fúslegar, því innilegar, sem vér nut- 
um meira, á meðan vér áttum þá. Vér höf- 
um notið mikils, á meðan vér áttum hann, 
sem vér nú söknum. Eg hefi ekki talið það 
nærri því allt; eg ætla björtum yðar að bæta 
því við, sem á Hrððtlnð þar er það líka miklu 
betur geymt, beldur en í lkræðu. þér, 
sem áttuð hann fyrir athvarf og yndi daga 
yðar, þér, sem búnir vóruð að reyna trygð 
hans og breinskilna velvild um mörg ár, 
þér, sem leituðub lækninga til hans í kránk- 
leika yðar og fenguð hjá honum létti eða 


ER 


meinabót, þér, sem sóktuð ráð til hans, þegar 
þér vórað í vanda staddir, — allir þér, sem 
með einhverjum bætti funduð yður styrkta 
eba gladda af því, að búa saman við hann, 
skipta við hann, tala við hann, þiggja af 
honum, yður ætla eg það, hverjum í sínu 


lagi, að vitna fyrir sjálfum yður og fyrir 
guði hvað hann var yður, hvað þér áttuð 
og hvers þér mistuð. Sjálfum mér ætla eg 
hið sama. Eg skal ekki vera fjölorður um 
það á Bað fundi, en minnast þess við 
guð í hjarta mínu, hvernig að elli hans snart 
við æsku minni með bætandi hendi, eins og 
Þegar kvölddöggin hnígur hóglega á hið 
únga grasið. 

Komum þá allir, vér sem búnir erum að 
njóta gjafarinnar! Komum, föllum fram og 
A a guð! þókkum honum, því hann er 
góður! Hann stýrði því svo, að líf ástvinar 
vors varð farsælt og blessunarríkt; bann gaf 
honum rósama daga, nytsama vinnukrapta, 
léttbæra elli, og að lyktum væra hvíld á 
hvíldardegi, eins og hann vildi tákna þar 
með, að nú léti hann þjón sinn í friði fara, 
nú væri vóg erviðað, nú mætti hvílast, nú 
tæki. við. sá hin eilífa helgidagshvíld. Og 
hann tók hann ekki frá oss fyr en á þeim 
tíma, þegar lífið er komið á fallanda fót; 
au lofaði oss að njóta hans, þángað til 
hann var búinn ab lifa tveim árum lengur 


48 


en Davíð segir að lífdagar mannsins sé 
(Sálm. 90, 10). Áttum vér að vænta meira? 
Skyldum vér hafa átt nokkuð eptir af lengd 
lífdaga hans, eins og ógoldna skuld hjá guði? 
Nei, enganveginn. Vér eigum ekki einu- 
sinni sjálfir ráð á að lifa eður deyja eptir 
vild vorri, sem betur fer; því vér sjáum ekki 
hvað framorðið er í eilífðinni. Vér verðum 
að koma og fara til lífsins og frá því aptur, 
Þegar sá kallar, sem ab hefir lyklavald allrar 
tilveru. Og þeir, sem oss eru gefnir þessa 
heims, þá eigum vér með sama skilyrði. En, 
meðan húsfaðirinn á himnum ekki er búinn 
að láta þessa veröld af ljúka sínu fyrirætl- 
aða starfi, á meðan hann vill láta þjónustu- 
mennina halda verkinu áfram, þá mega ekki 
þeir, sem eru í einhverri samvinnu, fá að 
fara frá verkinu allir í senn; því starfið má 
ekki niður falla. þess vegna verður einn 
að fara fyr, og annar síðar; þess vegna hlýtur 
einn að skilja við annan, það er óumflýjan- 
legt; og þessa nauðsyn verðum vér að láta 
oss lynda, einmitt af því vér getum séð, ab 
hún er samhljóða guðlegri speki. Eg er viss 
um að þér, sem mistuð nú mest og saknið 
nú mest, af því þer elskuðuð mest, eg er 
viss um, að þér kannist allir við þessa nauð- 
syn; já, eg er enda vongóður um, að þér 
gjörið yður ánægða með hana. Það er vísast 
þér finnið það enn betur, ef þer spyrið yður 


a 


sjálfa, hvort þér munduð nú vilja kjósa ást- 
vin yðar aptur til þessa lífs, ef drottinn legði 
yður það á sjálfs vald. Munduð þér vilja 
að hann sneri aptur tl yðar frá sigrinum 
til baráttunnar, frá sælunni til óróleikans, 
frá æsku eilífðarinnar til elli hérvistarinnar? 
Vilduð þer að hann ynni það til fyrir yðar 
sakir, að gángast á ný undir byrði lífsins, þjást 
á ný, deyja aptur og verða, ef til vill, sjálfur 
að standa áður hryggur og einmana yfir 
yður dánum? Nei, eg veit það, þér elsk- 
uðuð hann meir en svo. Í tárum yðar 
hljótið þér þó að samfagna honum, og lofa 
guð fyrir frelsi hans. 

En finnist yður þetta þúngbær skylda, 
að þakka drottni fyrir það sem verður að 
vera, en er þó svo tilfinnanlegt, þá hlustið 
eptir orðum Jesu, þegar hann fyrirsegir 
burtför sína til þess, er hann sendi. Það 
er yður til góðs, að eg fari héðan, því fari 
eg ekki, mun huggarinn ekki koma til yðar, 
en þegar eg er farinn mun eg senda hann 
til yðar (Jóh. 16, 7). Þó neyðin og harm- 
urinn sé annars vegar, Þegar vér Ískiljum, 
þá rætist þetta samt enn í dag í í öllum kristi- 
legum viðskilnaði. þá kemur andinn fyrst 
til vor með huggandi raust, og segir: Sælir 
eru Þeir framliðnu, sem í drottni eru dánir; 
þeir geta hvílt sig eptir erfiði sitt, því verk 
þeirra fylgja þeim (Opb. 14, 13). En sömu- 

4 


50 


leiðis kemur og andinn óstyrkleik vorum 
til hjálpar, og gengur á milli fyrir oss með 
orðlausum andvörpunum (Róm. 8, 26). Hverjar 
eru þessar orðlausu andvarpanir? Eg. játa 
það að vísu, að hugargrip mitt er of sljóft 
til að geta fylgt andríki postulans í þessum 
orðum; en eg vona samt, að eg rángfæri 
þau ekki, þegar ek skil þau um auðmjúkan 
hug, sem, hrærður af anda guðs, verður 
að beygja sig niður í lotningu og undirgefni 
og andvarpa: „Faðir verði þinn vili" — Og 
um mæddan hug, sem, snortinn af and- 
anum, finnur kvikna hjá sér einhverja ómæli- 
lega þrá eptir því sem betra er, eptir því 
sem sælla er og varanlegra, heldur en þetta 
nálæga. Andinn gengur að sönnu alltaf 
á milli eptir guðs vilja, en eins og hinar 
miklu sólir á festíngunni renna oss ekki upp 
fyr en í dimmu næturinnar, eins verðum 
vér opt ekki varir við. skin andans í hug- 
skoti voru, fyr en sloknað er eitthvert 
meðlætis- ljósið, sem stóð nálægt fyrir augum 
vorum, eins og dagssólin. Vér finnum það 
þá, að bjartað spili verða í eyði og tómt, og 
myrkur fer að færast yfir djúpið; og vér 
ljúkum þá fegnir upp dyrunum fyrir þeim 
sem á knýr, fyrir anda drottins, sem kemur 
sjálfboðinn, til að lýsa í myrkrinu, til að leggj- 
ast á djúpið, til að sefa hinar ókyrru öldur 
stundlegra sorga, og snúa þeim í rétt horf að 


51 


strönd eilífðarinnar. Þannig er það oss til 
góðs, að ástvinir vorir fari á undan oss heim 
til vors guðs og þeirra guts; það minnir 
oss á hvert vér erum að fara; það verður 
, . . TA 
oss uppvakníug til að keppa heim í föður- 
land vort; það losar oss við hið hverfula, 
en festir oss við hið staðfasta. 


Andinn knýr oss á eptir þeim 
Inn í fundanna blíða heim; 

Þar sem gekk undan vinur vor, 
Verða léttari hin seinni spor. 
Vér gleymum því sem gengið er, 
En girnumst hitt, er sjáum vér 
Fram undan oss á friðar braut, 
Og felum oss á drottins skaut. 


Gjörir þá ekki drottinn vel við oss, Þegar 
hann með þessu móti dregur huga vorn í 
nánd við sig? Hvernig á hann að verja ást- 
viuúnm *betár oss: til handa, en að láta 
þá verða til þess að tengja oss við himin- 
inn? það gjörir hann að vísu,.á meðan þeir 
búa hjá oss í fribi og kærleika; en hann 
gjörir það engu síður þegar hann tekur þá 
frá oss. Þetta er eitt af þeim meðölum, sem 
í bans hendi miða til þess, að fullkomna 
verk sáluhjálpar vorrar. þángað sem sorgin 
kemur, þar kemur huggarinn. Hann talar 
blíðlega, en þó með himneskri alvöru til 


52 


bins hrelda hjarta, og segir því ab varpa 
ekki í burt sínum örugga hug. Hana mionir 
oss á, að hrygð vor sé ekki nema um 
stundar sakir, og að vér, eins og guðs börn, 
skulum vera glaðir í guti, glaðir í voninni. 

Snúum þá, eins og lærisveinarnir, aptur 
til Jerusalem, næsta glaðir! Höldum 
út á bið ólganda haf, leggjum út í stríbið 
og byltíngarnar, sem eptir eru, glaðir af hjálp- 
ræði drottins meðal lifenda og dauðra, glaðir 
í þakklætinu fyrir það sem komið er, glaðir 
í eptirbið þess sem í vændum er! — Eptir að 
postularnir skildust við meistara sinn, þá 
vóru þeir stöðuglega í musterinu, lofandi 
guð og vegsamandi. Gjörumst þeirra eptir- 
breytendur! Flytjum oss, allt það sem eilíft 
er í oss, tökum það og flytjum inn í hið 
ósýnilega musterið, sem ekki er með hönd- 
um gjört, inn í musteri guðbræðslunnar, 
trúarinnar, vonarinnar, kærleikans og þolin- 
mæðinnar! þar er oss gott að vera. þetta 
musteri er forgarður himinsins. Sælir eru 
þeir, sem í forgaröinum búa; þeir verða 
leiddir þaðan inn í húsið, sem vér eigum 
hjá guði, eilíft á himnum (Sálm. 84. og 2. 
Kor. 5). 

En þú, sem húsið byggir, þú binn eilífi 
andi styrkleikans, buggunarinnar og vonar- 
innar, auk þú oss styrk í hjörtum, svo að 
byggingin drottins standi stöðug! Svalabu 


53 


þeim harmþrángnu, þeim mæddu og yfirgefnu, 
meb gleðilegum boðskap himneskra fyrirheita! 
Tendrabu ljós vonarinnar sem allra skærast í 
dimmu dauðans, svo oss verði því léttara að 
rata hinn þrönga veg, sem til lífsins liggur! 
Þú, sem ert eitt með föðurnum og syninum, 
en vilt þó búa í trúuðum sálum, gagntaktu 
sálir vorar með afli þíns heilaga kraptar; 
haltu þeim lifandi á hinum fersku vötnum, 
sem falla saman við straum lifsvatnsins, er 
rennur frá hásæti guðs og lambsins (Opb. 
22, 1). Og Þegar vér erum komnir upp til 
Bethaniu, þegar vér erum búnir að stíga upp 
á hina efstu brekku tímanlegrar tilveru, og 
líf vort hverfur dauðlegum sjónum, réttu oss 
þá ástríkar englahendur, hendur hjartkærra, 
heimkominna vina, til að leiða oss inn í hinn 
fagnanda hóp, sem aldrei hryggist og aldrei 
sundrast! Bænheyr oss andi guðs, og andi 
hjartna vorra, fyrir mátt föðursins, og misk- 
un sonarins! þer og þeim sé dýrð í upp- 
hæðum og lotníng á jörðu, að eilífu. Amen! 


Göngum svo héðan guði á vald, 

Og grafarinnar dimmd tjald 

Látum á líkið falla! 

Andanna braut vor andi fer, 

Upp til þín, drottinn, lyptir sér. 
, leið oss til þín alla! 


54 


Nú er með tárum niður sáð, 
En nægileg þú hefir ráð 
Þessi tár öll að þerra, 
þegar þú safnar sælli hjörð 
Saman á þeirri nýju jörð, 
Æbstur eilífðar herra. 


Guðs son kallar: Komið til mín! 
Komum! Hann býður oss til sín, 
Að starfa, stríða, devja 

Og vakna? í dýrð hjá sjálfum sér. 
Sannlega til þess skulum vér 
Allshugar Amen segja! 


Fór Borg fræðingur. 


